મમનળાચર્‌ળ. 
સૂત્રધાર-- (ગણપતીનું સ્તવન કરે છે. ) 
ગ્માયાગીતોની ચાલ. 

શ્રી ગજ વદના તુજને, નમુ હું કાધાથ દીન થઇ દ્વાસ; 
પાત્રો સિદ્ધ કરીને, પણ કરો સર્વ થૈવ મમ આસ 1 ૧॥ 
સૂંતધાર-- (ઇશ્ચરતું સ્તવન કરે છે. ) 

રાગ ધનાશ્ની. 
રામ ગોવીંદ હરી, ભજમન રામ ગેોવોંદ હરી. મેક. 
મનુષ્યા ટ્હુ દુલભ તુજને, મળશે કેમ ઝરી. ભજમન. ૬ 
દામ ન બૅશે જપ તપકરતાં, જતું વિચારકરી. ભજમન. ૨ 
ભજન કરે ભવ સિધુસુખેથી, જાશે સહેજ તરી. ભજમન. ૩ 

(ફરો ગણુપતીનાં સ્તુતી કરે છે.) 

ધઘનાશી કાઝી. 
ગજાનના રો દરશણ સત્વર, શ્રમીત છુ હું તમારો કીંકર ટેક 
નામ તમારૂ સ્મરૃ છુ દેવા; 
આરભ ડરવા નાટક સેવા. ગનનનાં. ૬૧ 
સર્વે પાત્રા શકતીક્ષણ છે; 
સુમતિ કરો તેઓ મતી હિંણ છે. ગજનના. ૨ 


4 


( સાવસ્તર સ્તુતી. ) 


ગઝલ. 

જય ગીરજનદ ગજનના, પ્રથમે કર્‌ છું આરાધેતા; 

બેઉ કર જેડી કર્‌ ૧૬તા, આપ દર્રીણની છે વાંછનાં ટેક. - 
લાભ, લક્ષ, પુત્રો તમારા, રીધ સીધે; નામે છે સુતા; 

ક્ષેમ કુશળ જમાત્ર છે; વળી છે અહારી મોદીકના. જય. ૧ 
રાભુ જેવી પિતા છે જેના, સુધ, બુધ, સરખી છે ત્રિયા; 

મુજ વાંછિત ફળ પામવા, પ્રણમું હું મુષક વાહુનાં, જ્ય. ૨ 

સાદ્લવિકિતનો ચાલ. 


પ્રારંભે વિનતી કુ, ગીરનન સુત હે ગાણપતી; 

આ નાટક મે આદયું, દેને મને શુભ મતી. ૧ 
પાર્વતી પુત્ર ગન્નનના, સ્તુતી કરૂં તાહેરી, 

હે મંગળ મય ગણપતી, આશા પુરે માહેરી. ર 


વિદુશક-- ( ગણપતીને કહે છે. ) 

ય ગઝલ. 

સેવક પરાકમી એવો, કર્‌ ચમત્કાર જોવા જેવો. સેવક, 
પલમાં હસાવુ રડાવુ હું, પલકમાં માફ મગાવુ છુ. સેવક. 
સેડયો પાપડ સડાક ભાન્ઝુ, લકાથી લાહોર સાંજેપાંચું. સેવક. 


પ 


એવો ગુણ પ્રભુ મુજને આપ્યો, કેરી મુખ્ય નાટકે સ્થાપ્યે 
સેવક પરાક્રમી એવો, કરું ચમત્કાર જેવા જેવો. 


ન્ન્- 


શૂંગધાર--(સરસ્વતોનું સ્તવન ડરે છે. ) 
કાફી, 
કરની સેવકની સહાયરે, એહો ખ્રહ્મ કુમારી ટેક. 
સ્મિત સુંદર કમળ મૂખ; નિરખવા તણી લાગી ભુખ; 
દર્શણ આપી કરો સુખરે, એહો ખ્રહ્મ કુમારી. રૃ 
મયુરપર સવારી કરો, સેવકોનાં સંકટ હેરો; 
વિણા પુસ્તક કર ધરોરે, એહો ખ્રભ્ન કુમારી. રે 
તેત્રીશ ડ્ોડને કીધી સહાય, અસુરોને દીધી લાય; 
ચત્રધારની ગ્રહો ખાંહ્યરે, એહે ખ્રહ્મ કુમારી. 3૩ 
--મ૪૦ઝજ૪2ન૦.૦--- 


રૂક્ર્મણી--(પોતાના ભાઇ ર્ક્ષ્મેઆએ શીશ્ઞપાળ ઉપર 
ક'કાત્રી લખેલી સાંભળી પશ્ચાતાપ કરે છે.) 
લોત છ'દની ચાલ. 
અરર મમ ગતી શી હવે થશે; કૃષ્ણુના વરે જીવરે જશે. 
જ્ઠિણુ વાડયરે મૂજ ભ્રાતનુ, તવ ખમાયરે શુ હવે કરૂ - 





દુ 


તાતજી તણી આજ્ઞા લૉપીરે, કડિણ ખધુએ ખૂખ કોપીરે. 
અસુર આણવા રે ગયા ઉડી, હે વિધ્ાત્રિ તું કેમરે રૂડી. 
સખી--(ધીરજ આપે છે) 


લલોત ઇ*દની ચાલ. 
અરર બેનીરે આમ શું કરો; હિંમત લાવીને ધીરજ ધરો. 
ખચિત આપને અખાજી ફળે; નિઃશક આપને કૃષ્ણજી વરે. 
પૂરણ પ્રેમતો માજી જાણીને; જરૂર આણસે આંહી કૃષ્ણને. 
ભડિત ભાવથી ખ્રહ્મને ભજે; હેરી હૃદે ધરી દુ:ખને તને. 
રૂક્ષ્મણી--(સખીને કાગળ વાંચી સંભળાવે છે) 
કાલીંગડાની ગરબી? 
વેહેલારે આવા મરાણજવન માહેરા; 
છોજરે મુજ લોચનના તારા- ટેક ॥। 
લખે કુદનપુરથી રૂક્ષ્મણી દાસી; 
મુજ લગ્નને ત્રણ દિવસ ખાકો; 
રે નાથ ન આવે થશે હાંસી. વેહેલારે-૬ 
અખા પુજ પાછી વળું જ્યાંથી; 
મુજને સત્વર હરી લેન્ને ત્યાંથી; 
સાથેરે લાવને વીર વડા ભાથી. વેહેલારે-૨ 


મ, 


ધરીરે મેં તો તમ અર્થે કાયા; 

લાગી છે તમ નામ તણી માયા; 

દૃખીશ ડયારે દેવકીના જયા. વેહેલારે-૩ 
શીશુપાળ કાળ આવે આપે; 

સિહુનો ભાગ શ્વાન લેવા તાકે; 

થાશેરે જશ મુખનો મદ કાપે.  વહેલારે-૪ 





કષ્ણુ--(કાગળ વાંચી ર્ક્મેઆને ફીટકાર દે છે.) 
ક્ષત્રો કલ*કની રાણ. 
[ધક 1ધક સત્રિના તન, ર્‌દ્સૈઆ તે આશુ કીધુ રે-કેક. 
દુઃખિ કીધું તે પિતાનું મન-ર્ક્મૈઓઆ. 
તારી ભગીની ઘણી સુકુમાર-ર્ક્મૈઓ. 
તેના ઉપર આશે દીધો! માર-રૂક્મૈઆ. 
એ છે રાક્ષસ શીશુપાળ-રૃક્મૈઓ. 
તેને વરાવવા થયો છે છે તૈયાર-ર્ક્બઓ. 

કરે મરજી વિરૂધ વું કામ-રૂક્મૈઆ. 
જઈ સાહે કર્‌ હું તે ડામ-રૂક્મૈઓઆ. 
આ શૈ સકટનેો છે દિન-રૂક્મેઆ. 
જેમ ઊંદર ઉપર જણે મીન-રૂક્મેઆ. 
અખળા વિનયથી તેડે ત્યાંય-રૂક્મૈઆ. 


ત્‌ 


[ધક નહોં ન્નઊં એ છે જ્યાંય-રૃક્મૈઆ. 
નક્કી જવુ મારે ત્યાં તત્ઝાળ-રૂક્મૈઃઆ. 
નહીં તો અબળાનો થાશે કાળ-રૃક્મૈગ્બા. 
ખરો હોઊં યાદવ કુળ દીપ-રૃક્મેઆ. 
શીશુ રૂક્મૈઆતું છેદું જઇ શીશ-રૂક્ષ્મેઆ. 
કર્‌ હરણ રૃક્ષ્મણીને આજ-રૂક્મેઆ. 
ત્યારે ખરો યાદવના રાજ-ર્ક્મેસ્ખા. 





-#જુે:્૦૦૦૪ૂ..“------------ 


રૂક્ષ્મણી--(' ખાની સ્તુતી કરે છે) 
ગરખી. 
સાહે થજે સઅખેમાત(ર) આરે વખતમાં માહેરી; 
માહૅરા પૂરાણુ ભાગ્ય (ર) માજ ક પા હોય તાહેરી. 
ખધુ માહેરો અસૂર (ર) અસૂર રાજનને વરાવવા; 
થયા છે એ તેયાર (ર)રક અબળાને સતાવવા. 
મુજ માણ તો જાય (૨)ન્તે શીશુપાળ કરે ચડું; 
મમ શ્યામ સુંદર (૨) નટવર કૃષ્ણને હું વરૂ. 
અખા તારી કૃપાય(૨) કૃષ્ગજ આવીરે વરે; 
કરી દુછી સહાર (૨) વિજયી થઈને નને હરે. 


લ 


સખી--(ધીરજ આપે છે) 
માહાડની ગઝલ? 
પ્રીય બેની તું શીદ મુઝાયરે. ધેર્ય ધરની તું અરે; 
આવી કૃષ્ણજી કરશે સહાયરે. ધેૈધે ધરની તું અરે ॥ ટેક ॥ 
સાખો, 
ચિંતા કર્યા થકી આ તારૂ વદન તવાએ ખરે; 
વળી તારા વિલાપે મારૂ; હૃદય ભરાએ અરે--ધેર. 
માટે ચિતા છોડી દઈતું પ્રભુ વિષે મન રાખ; 
ભડત વત્સલ પ્રભુ આવી, તુજ ધાર્યું સફળ કરે 
અખા દેવી આધૅ ભવાની તુજ શીર કર ધરે; 
વળી તેની કૃપાએ તુજને, કૃષ્ણજી વરે--ધેરવ. 
ર્હમણી---(હુરીભટને આવતે જોઇને) 
રાગ કાફી. 
મુની હરીભટ લાગું હું પાયરે, સમાચાર શા લાવ્યા ॥ટેક ॥ 
સરસ્વતિ શ્યામાને વિનવુરે, ગણપત લાગું હું પાએ; 
શુભ કર વાણી આપન્નેરે (૨) મારા જવતરને જરા થાયરે. 
સમાચાર શા લાવ્યા. 
ડુંગર હોએ તો ખેડીએરે, સમુદ્ર ખેડયો કેમ જાએ; 





ધરવ. 


શ૦ 


પેલા જનમની પ્રીતડીરે (૨) મુની તે તોડી કેમ નાએરે. 
સમાચાર શા લાવ્યા. 

માંહનાં તે માગ્યાં આપીએરે, જેકાંઇ વધામણી ખાઓ; 

હાર હેયાનો આપું હું તમને (૨) લઇને તમે ધેર જરે. 
સમાચાર શા લાવ્યા, 





રૂહમણી--(અખા પૃજન વખતે) 
રાગ સે।હેણ્રો ૫૨૦૪. 
દયાળુ અખા સંખન પુરની જાય, અરજ એક સાંભળો મોરી 


માય ॥। ટેકે ।॥ 
માજરે પુજન કરવા, સામગ્રી સાથ; 


થાળ ભરી લાવી છું મોરી માત. દયાળુ-૧ 

માજેરે તારો, આરાસુરમાં વાસ; 

ઈચ્છા વર વરવા ધર્‌ મત આસ. દયાળુ-૨ 

માજરે તેં તો, માર્યા ઘણારે અસૃર; 

સેવકોનાં સંકટ કોધા દ્ર. દયાળુ-૩ 

રૂહમણી--(અખા પુજન કયા ખાદ સ્તુતી કરે છે.) 

જય જ્ય જ્ય જગત, અખાદયાળી; 

અરજ કર્‌ દીન, પુત્રી હુ તારી. જ્ય જ્ય. 


૨ર 


સાષ્ટાંગે તુજને, પ્રણામ કૅરીને; 

માગું કપામૈઆ, આજે હુ તારી. જ્ય જ્ય. 

દીલ દુખાશે, જીવ મુજ ન્નશી; 

નતે શીશુપાળ ખાંદ્ય ગ્રહેશેજ માહેરી. જ્ય જ્ય. 

ખ'ધુ આ મારો, વેરી થચો છે; 

કરે છે લગ્નમાં, એની તેયારી. જ્ય જ્ય. 

માટે મા સાહે, થાતું આ વારે; 

શ્યામ સુદર વર; માઝું કૃપાળી; જ્ય જ્ય. 

આ અખળાની, આશા પૂરણ; 

હુંરણ ડૅરે કષ્ણ, દુછ સહારી. જ્ય જ્ય. 

હું ખખળાનું, ખરદ વિચારી; 

ષટ ગુણ ધારણ, કરજે અખાઈ. ન્ય જ્ય. 
રૂહમણી--(ઉષ્ણ ર્ક્ષ્મણીતુંહરણુ કરોને નયછેતે વખતે) 

ગઝલ.* 

શ્રી દ્ારીકાં ધીશ, અવિનાશી;સમુદ્ર તીરના વાસી. દ્દવારીકાં- 

તમે ખ્રહ્મા, તપે વિષ્ણુ; તમે કૈલાસના વાસી દ્દવારીકાં. 

તમે જળમાં, તમે સ્થળમાં; તમે ગોલોકમાં રાજ. દ્વાકીક]- 

મિતમ પ્યારા, પ્રભુ મારા; નમુ હું આપને દાસી. દ્દારીકાં. 


૨૨ 


સ્તુતી મારી; દીલ ધારી; તમે છો વીશ્વ વીલાસી. દ્વારીકાં. 
છોડો વીનતી, કર્‌ં દાસી; મ્વવધેથી જગત વદે હાંસી. દ્દારીકાં. 
સખા--ઉટ્ષ્મણીને સખી છુટાં પડતી વખતે એક 
ખીનને ડહે છે) 
ભેરવી. 
(છોડી દે દુષ્ઠ તું હવે એ રાહ.) 
ત્રીય સખી તું નનય છે, તારા પીયુને તું મળી; ટેકે. 
વિયોગ તારો સાલશે, રહી શકીશ હુ તે કેમ; 
એક ઘડી નવ ચાલતુ, રેહેમ નજર તું કર જરી.પ્રોય. 
રૂક્ષ્મણી-અરે તુ આમ શું કરે, વિચાર કરી તુ જો જરા; 
તુજકૃપા ગ્રુજપર થઇ, પ્યારા સ્વામીને હુ મળી. 
સખો-પ્રીય સખી તું જય છે; તારા પીયુને તું મળી; 
નહીં નહીં એમ શું કહે, મારાથી શું થઈ શક; ક 
પણ સમા તારા વિચોગથી, હું મરીશ ઝુરી ઝુરી, મીય 
રૂહમણૂ-પ્રીય સખી તુ શાત થા, ઘર્યે ધરી તું રહે અહો; 
એકજ માસ વિત્યા પછી, આવજે મુજ પાસે વળી. 


લેબર. 2 કલક ડાના *-------૨-૯- કૂ-ઝન- ૨-૦--. 





(ન વધેથી-નાશ કીધાથી.) 


૧૩ 
રૃકષ્મેયો-- (પશ્ચાતાપ ડરે છે. ) 


રાગ પીલુ, 
આશુ થયુ પ્રભુ, સહ્યું ન જાએ; 
કેમ વળુ હું, કુદનપુરમાંએ. આશુ થયુ, 


મારી વીટ મણા, ને કોઇ જણે; 

ધક ધિક સર્વ, કહે તેજ ટાણે. આશું થયુ. 
આરે જીવ્યાથી, ભલુ મર્ણ કેવાએ; 

લેખ લખ્યા કદી, મિથ્યા ન થાએ. આશુ થયું, 
નગ્ર નવુજ વસાવોશ ન્યારે; 

શાંત થશે મન માહરૂ જ ત્યારે. આશા થયુ. 





ગુણુકા--(કૃષ્ણની કચેરીમાં ગાયે છે.) 
કાલી*ગડાનો દાદરો, 


જ્ય જ્ય કાર કરે પુરના લોકરે; 
કરે પુરના લોકરે, કરે પુરના લોક રે જયૃ જય. 
રેક્મણીની કીર્તિ થઇ, ભીમકની લજ્યા રહો; 
રૂદ્મેએ તાણીને, મૂડંચો પોકરે. જય જય. 


*૪ 


અખિકા પુજેથી પામી, પતી રડો અતર્યીમી; 
નેવાં મળ્યા લોક થેોકા થેોકરે. જય જય. 


મ્‌ ૧ 
ભેરવીનોા ૬દાદરે. 
જેવી કરણી તેવા લેખ પ્રભુ લખે; 


તે ખીનજ કોઈથી ફરી ન શકે. જેવી કરણી. 
મુની વિશ્વા મિત્રે હરિ,શ્રદ્રને દુઃખપદીધુ; 

તેને હરી વિના કોણ ઉગારી શકે. તે ખીન્ન. 
જાવાગુ પણે નેગી થયો, સીતાજને હુરી ગચો; 

તેને રામ વિના કોણ મારી શકે. તે ખીન્ન. 
દવીધનની લજન ગઇ, પાંડવોની કીત્તિ થઇ; 

તેઓ કૃષ્ણ વિના, કેમ ફાવી શફે. તે ખીજ. 


રૃક્મેઆએડીક નકીધુ', પીતાજનું માન લીધુ; 
યાદવપતી વિના માન, કોશ ઉતારી શકે. તે બીન્ન. 
જેવા જેણે ગર્વ કીધો, તેવો તેને દ'ડ દીધે।; 
અવિનાશીને ભજ્યા વિના કો, તરીન શકે. તે ખીન્ન. 


